PROFIAD 


CAN NEWYDD. 


MAB IEU! IEUAN! WRTH FIR 











Edward bach, gâd i mi sychu'r 
Chwys oddiar dy wyneb llon, 
Cofio 'rwyf dy bryd a'th degwch 

Pan yn sugno llaeth fy mron ; 
Er yn nghanol Dyfroedd Mara, 

Gwyliaf arnat rhag cael cam, 
Hyd nes dêl yr anweledig 

I dy ddwyn oddiar dy fam. 


CYDGAN.' 


O! fy mhrodyr a'm chwiorydd, 
Clywch fy ngweddi, ddystaw lef ; 

O! fy nhad a'm mam anwylaf, 
Cawn gyfarfod yn y nef. 


Anwyl fam, 'rwyn myn'd at Iesu— 
Mae'r angylion yn eu gwyn 
Wrth fy ngwely gwael yn gwylio, 
Er nas gwelwch chwirhai hyn ; 
Ol fy anwyl mam, anwylaf, 
Pa'm yr wylwch ar fy ol ? 
Gras fy Nuw fo'n gymhorth i chwi— 
Mwy ni ddychwel Edward 'nol, 


O fy mhrodyr, &c. 


Ewch i'm blwch, cewch yno arian— 
O !. fy mam, gwrandewch fy llef, 
Gefais gan fy chwaeri dalu 
Gweinidogion Brenin Nef; 
Os caf fyw un Saboth eto, 
O! fy mam na fyddwch drist, 
Rho'wch fy aberth gwael ar allor 
Gweinidogaeth Iesu Grist. 


OL fy mhrodyr, “YC 































Ffarwel, nhad, rhowch law o ffarwel— 
Gwelaf fryniau'r nefol wlad, 
Lle mae myrdd mewn gynau gwynion 
Wrth y bwrdd yn nhy fy Nhad; 
De'wch, fy Nhad, i 'mofyn Ceidwad, 
Yr Hwn yw llywydd dae'r a ne', 
Gynt fu'n gwaedu ar Galfaria, 
Ac yn marw yn ein lle. 


O! fy mhrodyr, &c. 


Trwm ffarwelio a'm cyfeillion, ; 
Brodyr a chwiorydd cu ; CAS LU 
Dirwyn mae fy oriau byrion 
Lawr i'r dyffryn tywyll du ; 
Mae'r cerubiad a'r seraffiad, 
Uriel, Gabriel, ar eu gwen, | 
Lle mae a DDO fach yn ddysglaer, 
Yn y byd tudraw i'r bedd. 


O! fy mhrodyr, &c. 


lywaf Willie bach yn canu 
Ar orseddfainc wen yr Oen, 
Yn mhlith torf o seintiau Seion 
Aeth trwy ymchwydd grym y dôn, 
Er bod afon angeu'n arw o 
Nid oes dychryn dan fy mron; 
Dacw'r Gwr fu drosto i farw 
Heddyw'n tori grym y dôn. 


O! fy mhrodyr, &c. 


Dyma'r llygad wedi pylu, 

Dyma'r babell yn llesghau, 
Dyma'r tafod wedi tewi, 
Dyma'r genau wedi cau, 
Pos 220921] 








O 


Dyma'r tad, a'r fam, a'r brodyr, 
A'r chwiorydd oll yn brudd, 
Gan obeithio cânt gyfarfod 
Ar yr adgyfodiad ddydd. 


O! fy mhrodyr, &c. 
Tredegar. D. JONES (Glanwyllt) 









[Nid oes rhyddid i neb i argraffu. y gân hon 
ganiatad yr Awdwr]. 


——_—_— NW —— 


KEEP A BRAVE HEART $TIL 


There are sorrows, weary sorrows, 
_ In the daily path of all, 

You will find no human bosom 
Where they never sadly fall ; 
For they come like clouds in sum 

Veiling all our happy dreams, 
And we languish, never heeding 
'That the sun behind them beams 


CHORUS. 


Let us seek to bear up nobly 
With a firm and earnest will, 
And whatever ills betide us, 
Let us keep a brave heart still 


When our brother men around us 
To the earth are bowing down, 

Let us ever from our forehead 
Drive the sad and gloomy frown 
























A 


For in kindly words of comfort 
There is wealth of joy unknown, 

And a smule will often cheer them 
When the dearest hopes are flown. 


Let us seek to bear, &c. 


When the world seems cold and dreary, 
And our hearts are filled with pain, 
When with sad remorse we suffer, 
When our toiling seems in vain ; 
Then wil! hope, our lode-star ever, 
Prove a consolation dear, 
Cheering us when faint and weary, 
Giving strength to persevere. Gin 


Let us seek to bear, &c. 


When on weary beds of sickness, 
Longing for the morning light, 
Couraee is our only comfort 
Through the long and weary night ; 
Wath a brave heart look on danger, 
Striving e'er to move along, | 
Lênd a helping hand when needed 
Aid the weak amidst the throng. | 


Let us soek to bear, &c. 








es, Printer, &c., 31, Seymour &t.,. Abcrdare. 


1 
a 


